WikipediA 

Oseyaani 


Oseyaani ab gox la bu nekk ci Mbâmbulaan gu 
Dal gi. Ci biiram Ôstraali, ak Sel and-Gu-Bees gi, 
ak Papuwasi-Gi nne-Gu-Bees gi, Tasmaani , ak 
yeneeni dun. Oseyaani mooy gox bi gên a tuuti. 

Ci lu daj 

- - / 

Ci lu daj Oseyaani dan koy jâppee ni ab gox bu 

nekk ci diggante Bèj-saalum-penku Asi ak Bèj- Lonkoyoon buy wone oseyaani ci âdduna bi 
saalumu Aamerik. 

Oseyaani mooy gox bi gèn a tuuti ci gox yi ci âdduna bi, ci 8 523 655 km kaare lay tollu, te 90% ya 
Ôstraali la, 5,4 % ya di Papuwasi-Ginne-Gu-Bees, 3,1% ya di Seland-Gu-Bees gi, yeneen réew- 
réewaan yi tas ci Mbâmbulaan gu Dal gi doon 1,5 ci gox bépp. 

Am na 32 642 390 eiy way dèkk di nareelu gox bi gèn a néew ay nit lu weesu Dottu Bèj-gânnaar 
bi. 60% ya Ôstraali la nu dèkk, 16% ya Seland-Gu-Bees gi, 12% ya Papuwasi-Ginne-Gu-Bees. 

Diwaan 


Ni yeneen gox yépp, ay peggan ei deggoo rekk lan leen daggee. Baatu Oseyaani dan koy 
jèfandikoo ngir jèmmal ab xaaj ei âdduna bi bu èmb bépp suuf su nekk ei Mbâmbulaan gu Dal gi 
te duggoo ei barabi dott bi. 

Ci lu èpp yii la nuy jâpp ne nooy ay Diwaanam: 

■ Ôstraali 

■ Melaneesi 

■ Mikroneesi 

■ Polineesi 

■ Seland-Gu-Bees 


Ki defoon bi seddale moo doonoon Jules Dumont d'Uville ei 1831, waaye tegu woon ei eèslaayu 
xam-xam gu nu nangu tay. Ci 1970 ba tay, séwôgaraafikat yi, Gèstukatu-lâkk yi, ak yeneen 
boroom xam-xam, ei seeniy liggéey, yii rekk la'n koy seddalee Oseyaani gu Jege ak Oseyaani gu 
Sori. 

Rèew ak suuf 


Lu èpp ei réewi Oseyaani yi, ay dun la nu. Mennum Ôstraali ak Papuwasi-Ginne-Gu-Bees noo am 
ay peggu suuf ak yeneen réew (Ci Dunu Ginne gu Bees gi ak Endonesi gi nuy boole wâllam gu 
bari ei Oseyaani). 
























Lim bii di toftal dafa boole mbooleem réew aki suuf yi fa nekk. Te jâpp nak ne am na ay suuf yu fa 
ne te nu jâppee leeni réew, waaye tembu nun kon ay réew la nu ci biiri réew, di nan bind ci réew 
mi nu bokk ci wet gi. 


Réew yu temb yi 

Rèew ak Suuf yu tembul 

■ «iH Dunu Kook 

■ 

d Dunu Maryian gu Béj-gânnaar 

■ ES Dunu Marsaal 


(Suufu (Réew yu Bennoo yu 

■ Dunu Solomon 


Aamerik)) 

■ ™ Endoneesi 

■ 

|i| Dunu Norfolk (Suufu Ôstraali) 

■ m Fiiji 

■ 

b Dunu Pak (Suufu Sili 

■ 1 1 Kaledooni-Gu- 

■ 

^ Dunu Wake (Suufu Réew yu 

Bees 


Bennoo yu Aamerik) 

■ ™ Kiribati 

■ 

B Guam (Réew yu Bennoo yu 



Aamerik) 

■ Nauru 

■ 

1 1 Kaledooni-Gu-Bees (suufu 

■ wm Niwe 


Faraas) 

■ iflôstraali 

■ 

wa Pitkeem (Suufu Nguur-Yu- 

■ Palau 


Bennoo) 

■ B Papuwasi-Ginne- 

■ 

^ Polineesi gu Faraas (Suufu 

Gu-Bees 


Faraas) 

■ Réew yu Bennoo 

■ 

e? Samoa gu Aamerik (Suufu 

yu Mikronesi 


Réew yu Bennoo yu Aamerik) 

■ ■ Samowaa 

■ 

nTokelô ( Suufu Seland-Gu- 

■ m Seland-Gu-Bees 


Bees) 

■ sm Tonga 



■ — Tuvalu 



■ HWanuatu 




Goxi âdduna bi 



y * #* 


* 

Afritugalasi 

Oseyaani 

Afrig 

Tugalasi 




t 

Bèj-gânnaaru Aamerig 

Tugal 

Asi 

Bèj-saalumu Aamerig 


Ci « https://w 0 .wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Oseyaani&oldid=96262 » lan ko jéle 


Coppite bu mujj bu xét wii 2 Sulet 2013 ei 19:48. 

Jâppandig émbéef lee ngi sukkadiku ei Creative Commons Attribution- Séddoo ei genn anam gi; Man nanoo 
sukkadiku itam ei yeneen anam. Xoolal anami jéfandiku gi ngir yeneeni leeral. 


























































